lláhAidarrit til stuffnivgs lcirkju og kristindómi íslendinga, 
gefið' út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJARNASON, 

9. árg. WINNIPEG, JANÚAR 189^7 Nr. 11. 

Jólasóliii. 

Sungið á sunnudigsskóla-samkomu í Fyrstu lút. kirkju 1 Wlnnipag 30. Des. síðastl. 

1. Er sól kyssir fjöllin 
ura fyrstu dags stund 
og strýkr svo völlinn 
me5 vekjandi mund, 
ei gleymum, að sólin, 
er gefr oss jólin 

í byggð vora’ og bólin, 
er inndælli’ en allt. 

2. Er sól kveðr völliun 
og við honum hlær 

og Ijósshjúp um fjöllin 
svo fagnandi slær, 
ei gleymum, að sólin, 
er gefr oss jólin 
í byggð vora’ og bólin, 
er inndælli’ en allt. 

3. Er jól boða fögnuð 
í fátœklings bœ, 
þótt frost sé á foldu 




—162- 


og feiknir um soe, 
vér finnuin, aS sólin, 
er fiytr inn jóiin 
í byggð vora og bólin, 
er inndælli en allt. 

4. Ef ljós hvert oss felst, það 
er ljúfast oss skein, 
og allt annað hverfr 
en hrellingin ein, 
þá biðjum, að sólin, 
er blessar oss jólin 
og byggð vora’ og bólin, 
ei hverfi’ oss úr hug. 

E. H. 

„Skattskriftin 44 og Kýreníus. 


Svo sem kunnugt er, byrjar frásaga guðspjallamannsins 
Lúkasar um fœðing Jesú (jólaguðspjallið) á því, að geta um 
manntal, er Ágústus keisari bauð að tekið skyldi um heim allan. 
Og gjörir guðspjallamaðrinn um leið grein fyrir því, hve nær 
þetta manntal fór fram í Gyðingalandi með þessurn orðum, eftir 
því, sem í síðustu íslenzku biblíu-útleggingunni stendr: „þetta 
manntal varð fyrst þá Eýreníus var landshöfðingi á Sýriandi“ 
(Lúk. 2, 2). Eins eða hér um bil eins er vers þetta að meining- 
unni til í fiestum eldri biblíuþj^ðingum á öðrum tungumál- 
um’b En samkvæmt frumtextanum gríska ætti versið heldr 
að hljóða svo á vora tungu: „þetta var hið fyrsta manntal, 
sem fór fram, þá er K. var landshöfðingi á Sýrl.“ Og þannig 
er þetta útlagt í endrskoðuðu biblíunni ensku („This was the 
jxrst enrolment made when Quirinius was governor of Syria). 
Af rómversku sögunni er kunnugt, að Ágústus keisari lét aftr 
og aftr taka almennt manntal í hinu víðlenda ríki sínu, og voru 
manntöl þessi höfð að undirstöðu fyrir skattgjaldi því, sern hin 

i) I gömlu Guðbrands-bíblíu (fri 1584) er hið um rœclda vers þannig fýtt: 
♦,Og þesse skattskrift hofst fyrst upp hia Cyrino, sem þa vrr landstiornarc i Syna u . 



—163— 


ýmsu lönd, fylki og liöfðingjadœmi, er lutu rómverska keisar- 
anum, skyldi inna af liendi í alríkissjóð. Fyrir þessa sök er 
manntalið, sem getið er um í jólaguðspjallinu, í hinuxn eklri 
hiblíu-útleggingum vorum kallað skattsJcrift, og út af því orði 
leggr séra Mattías Jokkumsson í jólasálmi sínum í sálmabók- 
inni, sem byrjar svo: ,,A.t' heimi skattskrift heimtuð er“. 
Hinir fornu sagnaritarar geta að minnsta kosti uin þrjú slík 
allsherjar manntöl, er farið hafi fram í hinurn rómverska heimi 
á ríkisstjórnartíð Agústusar keisara og eftir skipan hans: hið 
fyrsta einum þrem árum eftir að þjóðveldið rómverska féll og 
Ágústus kotn til ríkis: annað tuttugu árum seinna eða nálægt 
þeim tíma, er frelsarinn fœddist, og hið þriðja tuttugu og einu 
ári þar á eftir eða rétt áðr en Ágústus féll frá (árið 14 e. Kr.). 
Manntal það, erLnkas getr um og stendr í sambandi við jóla- 
guðspjallið, fer fram þá er Kýreníus er landshöfðingi í Sýrlandi. 
þetta þótti lengi ervitt úrlausnar fyrir þá sök, að að eins var 
kunnugt, að þessi maðr var landshöfðingi yfir Sýrlandi frá ár- 
inu 6 til 11 e. Kr. Tók hann við skattlandi þessu ásamt þeim 
hluta Gyðingalands (Júdeu og Samaríu), sem Arkelaus, sonr 
Heródesar gamla, hafði ráðið yfir, eftir að hann var rekinn þar 
frá völdum. Gekkst Kýreníus þá ásamt fýdkisstjóra þeirn, er 
hann setti yfir Júdeu, fyrir því, að inanntal væri tekið þar í 
landinu, til þess að samkvæmt því yrði nýr skattr lrrafinn af al- 
inenningi í nafni yfirstjórnarinnar rómversku. Vakti þetta 
almenna óánregju meðal Gyðinga og jafnvel voðalegt upphlauj). 
En þetta manntal fór sem sagt of seint fram til þess að það með 
réttu geti orðið sett í samband við freðing Krists. Og voru þá 
sutnir hræddir um, að söguleg villa væri h já Lúkasi í þessu at- 
riði. En ráðgítan hefir í seinni tið verið leyst með því, aðmjög 
sterkar líkur liafa verið fœrðar fyrir því,að Kýreníus hafi tvisv- 
ar verið landshöfðingi j’fir Sýrlandi, ncfnilega frá árinu 6 til 11 
e. Kr., eins og áðr var kunnugt, og áðr utn tjögra ára tíma, er 
byrjaði sama árið og Kristr fœddist. Utn þetta mál hefir einna 
fullkomnast ritað lærðr þjóðverji, A. W. Zumpt, í bók einni um 
„fœðingarár Krists“, sem út kom í Leipzig 1869, og hefir niðr- 
staða sú, er hann liefir þar komizt að, ahnennt verið viðrkennd 
síðan. Beinlínis hefir Kýreníus ekki staðið fyrir manntali því, 
er fratn fór í Gyðingalandi um það leyti, er frelsarinn fueddist, 



—164— 


heldr Heródes, sem þá enn hélfc þar konungdœmi i skjóli róm- 
verska keisarans. En Lúkas knýtir samt nafn Kýreníusar við 
þann atburð fyrir þá sök, að þegar hann í síðara skiftið hafði 
landstjórn yfir Sýrlandi á hendi, þá fullkomnaði hann mann- 
tal það, er Heródes hafði taka látið og gjörði það að fullkominni 
„skattskrift", það er að segja: krafði um leið inn ríkisskatt af 
Gyðingum eins og hverju öðru rómversku skatfclandi. Og með 
því að segja, að manntalið, sem setfc er í samband viö jólaguð- 
spjallið, hafi verið „hið fyrsta manntal, er fram fór, þá er K. var 
landshöfðingi á Sýrl.“, virðist einmitt af Lúkasi vera minnt á 
annað manntal (eða önnur manntöl), er seinna hafi farið fram. 

Kýreníus (eða Kyrenios) er hið rómverska nafn Q u i- 
r i n i u s í grískri mynd eða með grískri stafsetning. Maðrinn 
hét fullu nafni Publius Sulpicius Quirinius og var fœddr í 
Lanuvium, latneskum bre skammt frá Rómaborg. Arið 12 f. 
Kr. gjörði Agústus hann að ræðismanni (consul), og sköminu 
síðar var honum veittr opinber heiðr fyrir Ötula framgöngu í 
hernaði í Litlu Asíu. Herforingjadœmi það, er hann þá hafði á 
hendi þar eystra, bendir á, að hann einmitt á þeim tíma hafi 
verið landstjóri í Sýrlandi. Seinna var hann í fylgd með Cajus 
nokkrum, ungum manni, dóttursyni keisarans, svo sem ráðs- 
maðr hans, austr í Asíu, og þótti hann standa svo vel í þeirri 
stöðu, að Agústus veitti lionum hið sýrlenzka landshöfðingja- 
dœmi til launa, en þar með fylgdi þá suðrpartr Gyðingalands 
(Júdea og Samaría), þar sein Arkelaus var nú þaðan út rekinn. 
Og hóf Quirinius þá hina óvinsælu „skattskrift“ sína meðal 
Gyðinga, eins og áðr er sagt. Quirinius kom sér einnig í mjúk- 
inn hjá stjúpsyni Agústusar, Tíberíusi, er settist í keisarasætið 
að Ágústusi látnum (árið 14 e. Kr.), og þegar Quirinius dó (árið 
21 e. Kr.), gekkst Tíberíus fyrir því við ráðið rómverska, að 
honuin væri veitt liátíðleg útför á ríkiskostnað. Maðrinn sýn- 
ist hafa haft all-mikla hrefilegleika sem hcrforingi, en sem 
landstjóri beitti liann hh'fðarlausri harðýðgi og kúgan við þegna 
sína, og af prívatlífi hans láta hinir fornu sagnaritarar mjög 
illa. 





—165— 


Séra í'áll J>orláksson. 

RœSa, flutt á Mountain 30, Okt. 1854 af séra Fr. J. Bergmann. 


Vér komum hér saman í dag til að halda þann atburS há- 
tíðlegan, að reistr heíir verið minni-svarði á gröf séra Páls heit- 
ins þorlákssonar. það eru að mínu áliti fáir íslendingar, sem 
eiga það betr skilið en hann, að minnisvarði sé reistr á gröf 
þeirra. 

Hann stendr í huga mínum einstakr og út af fyrir sig meðal 
hinnar yngri kjmslóðar þjóðar vorrar. Hoefileikar hans voru 
að ýmsu leyti einstakir og óvanalegir. Stefna hugarfarsins, — 
lífsstefna hans, allt önnur en hin vanalega. Kærleikrinn til 
þess málefnis, sem hann helgaði líf sitt, miklu heitari og eftir 
allt öðru sniði en flestra annarra íslenzkra presta. 

Skóiamenntan sína fær hann í Reykjavík og útskrifast af 
latínuskólanum með bezta vitnisburði. Svo finnr hann upp á 
því að fara hingað til Ameríku á undan öðrum íslendingum. Sú 
ferð hans verðr orsökin til þess, að tiltölulegasterkr útflutnings- 
straumr hefst frá íslandi, sem helzt við þann dag í dag, án þess 
nokkur sjái fyrir endann á honum. 

Hingað kominn snýr hann sér að því að lesa guðfrœði. 
Hann hverfr til einnar hinnar allra merkustu guðfrœðisstofn- 
unar meðal lúterskra manna hér í landinu,— skólans í St. Louis. 
Hann sezt þar við fœtr þess manns, sem líkastr hefir verið hin- 
um voldugu hetjum siðabótarinnar allra manna á þessari öld, •—■ 
hins gáfaða, andríka, brennheita lúterska guðfrœðings, dr- 
Walthers. þarna er hann í þrjú ár. það er haft á orði, að fáir 
menn muni hafa iesið og hugsað með annarri eins áfergju eins og 
hann, þessi þrjú ár, og slógu menn þar þó ekki slöku við um 
þær mundir. 

Ymsir hafa ímyndað sór, að guðfræðisskóli þessi hafi eigin- 
lega gjört hann þann rnann, sem hann var. Að vísu erþað satt, 
að skólinn og um fram allt sá, sem um þetta leyti var lifið og 
sálin í þeim skóla, prófessor Walther, hefir haft mjögsterk áhrit' 
á hann. En þeir, sem furða sig á því, hve nákvæmlega hann 
fylgdi stefnu þessa skóla í öllu, munu naumast hafa skilið lund 
hans og upplag til hlftar. 

Hunn umskapaðist ekki á neinn óeðlilegan hátt við veru 



— 166 — 


sína þar. Sá anrllegi þroski, sem hœfileikar hans fengu þar, var 
að öllu leyti eðlilegr eí'tir því, sem mér hefir skilizt, — svo eðli- 
legr, að hefði hann aldrei þangað komizt, efast eg mikillega 
um, að hið bezta 0 " einkennilegasta í eðlisfari hans hefði nokk- 
urn tíma feugið að njóta sín. Hinn andlegi þroski hans hefði 
þá aldrei orðið annar eins og hann varð. 

Hvers vegna? Af því að hœfileikar hans voru honum þannig 
frá upphati gefnir, að annað eins loftslag var honum nauðsyn- 
legt og það, sem hann kom inn í í St. Louis, tii þess hann í lífinu 
fengi að njóta þeirra í fullum blóma. Hugarstefna séra Páls 
heitins mun liafa verið ]?annig, frá því sálarlif lians tók að 
vakna, að hún ósjálfrátt og óafvitandi þráði að komast inn í 
þann andans lieiin, sem St. Louis-skólinn opnaði fyrir honum. 

Hvernig var sá heimr? {)að var heimr trúarinnar,—hreinn 
og heiti’, þar sem sagt var við hvern, sem inn kom: Leystu skó 
þína af íótum þér, því staðrjnn. sem þú stendr á, er heilagr. Allt 
verðr þú að leggja í sölurnar, og hvem aíkima hugsunar þinnar 
og hjarta þíns verðr þú að helga köllun þinui, þeirri, sem þú 
hf'ggst á hendr að taka, — œðstu og dýrðlegustu köllun lífsins. 
8vo var það t tnabil mannkynssögunnar dregið fram með lifandi 
myndum og eldlegti andagift, þegar sterkust siðferðisleg umbi ot 
hafa verið í heiminum,—siðabótaröldin, og allt stríðið og bar- 
áttan, sem þá kom hinum andlega heimi til að skjáifa og nötra 
og gjörði einstaka menn að þeim andans og trúarinnar hetjum, 
er síðan eigi hafa fundið jafningja sína, lifað upp aftr og hítiö 
koina af stað sömu andlegu umbrötunutn bæði hjá einstaklingn- 
um og í féiagslífinu. Allt miðaði til þess að gjöra menn að sterk- 
um, óbilandi stríðsmönnum fyrir málefni trúarinnar, er stœði 
fiammi fyrir heiminum eins og Lúter frammi fyrir ríkisdegin- 
uin í Worms og segði: Héi stend eg, eg get eigi annað; guð 
iijálpi mér!—amen. 

þar sein mikil alvara var fyjir, sterk siðferðisleg tilfinning 
og einbeittr vilji, sem ekki hopar á hæl, var að búast við því, að 
inenn vöknuðu þaima. Allt þetta var nú fyrir hjá séra Páli 
heitnum, þegar hann kom þangað. Alvara hans var einhver hin 
dýpsta, sem eg hetí orðið var við hjá nokkrum manni. Hin sið- 
ferðislega tiltinning hans var framúrskarandi næm. Og vilji 
hans svo einbeittr, að liann sá ekki torfœrur. 



—167— 


Mér kemr til hugar dómr mjög gáfaðs manns um þennan 
skóla. Iíann hafði verið þar í þrjú ár samtíða séra Páli heitn- 
um, útskrifazt um leið og hann, og er nú prófessor við ríkishá- 
skólann i Minnesota: „það, sem við höfðum upp úr verunni þar, 
var ekki þekkingin", heyrði eg þeman mann sjálfan segja. 
„Hana hefðum við getað fengið eins mikla eða jafnvel meiri 
annarsstaðar. En það var hugmyndin um prestinn, hvernig 
hann ætti að vera hæði innvortis og útvortis, sem próf. Walther 
gaf okkr og var hið langbezta, sem við fórum þaöan burt með. 
þessi hugmynd um prestinn, sem þar varð að lífi og blóði innan 
í okkr, hafði langt um meira gildi en allt hið annað. Og hana 
veit eg ekki til að við hefðum getað fengið jafn-hreina og göf- 
usca á nokkrum öðrum stað.“ 

Af lienni hafði séra Páll heitinn þorláksson fengið sinn 
skerf. 

þegar eg nýkominn hingað til landsins, 17 ára gamall ung- 
lingr, heyrði hann prédika guðs orð fyrir ofrlitlum hóp af 
löndum sínum, sem þá liafði hreiðrað sig niðr í furuskógun- 
um órnælanlegu í Wisconsin, fannst mér, að eg engan hafa heyrt 
tala eins og hann. það var sama sumarið og hann útskrifaðist 
frá St. Louis. 

það lá ekki í neinni sérstak.ri mælsku. Eg hafði heyrt 
miklu mælskari presta. Hann var að sönnu maðr allvel máli 
farinn; honum var iétt um að láta hugsanir sínar í ijósi. Og 
hann var sítalandi, þegar hann hafði einhvern að tala við. En 
hann hafði ekki þann hœfileik, að klæða hugsanir sínar í skrúð. 

það var mikið fólgið í alvörunni, en mest held eg í því, að 
mér fannst, að þarna vera maðr, sem nýlega hefði fundið nýjan 
heim. Eg fann, að hann kom fram með nýjan skilning á trúai - 
legum og kirkjulegum efnum, sem eg ekki þekkti áðr, en sem 
samrýmdist því þó og útilokaði það ekki. Hann lyfti því upp í 
hærra veldi, gjörði guð.s orð enn þí. helgara og brýndi miklu 
sterklegar fyrir rnér en nokkur hafði áðr gjört skyldu manns- 
ins til að beygja sig fyrir því í einu og öllu. Eg hafði ekki 
skilið áðr, hvað það þýddi að vera lúterskr maðr. 

Tilheyrendr séra Páls heitins, hvort sem þeir sátu margir 
saman við guðsþjónustu, eða þeir voru einn eða tveir lieima h já 
honum, fengu mjög sterka tilfinning af, að þarna hefði þeir 



— 168 — 


mann fynr sár, sem væri öldungis viss í sinni sök,—mann, sem 
efajrirni þessaiur aldar liefði látið öldungis ósnorfcinn. I hverju 
stníafcriði var stafinn ákveðin, sj ilfri sér samkvæin, og skoðun- 
in svo fosfc, að ekki var að fcala um neitt hvarfl, livorki til hœgri 
né vinsfcri. 

Hann var æfcíð reiðuhúinn til að verja skoðun sina ogtil að 
segja ólíkri eða gagnstceðri skoðun stríð á hendr. Hann var að 
eðlisfari lítið umburðarlyndr maðr. þeim, sem átti tal við hann, 
fannst ætíð, að í hans huga myndi að eins ein skoðun eiga rétt 
á sér,—sú, sem hann sjálfr hafði. Hann var þáöldungis óþreyt- 
andi í viðreigninni við mótstöðumann sinn. Hann var ákafr 
og þó stilltr. Eg vissi honutn aldrei renna í skap, hvað sem 
við hann var sagt. Hann var þá einmitt stilltastr og lcaldastr, 
þegar andmálsmanni hans var mest farið að hitna. Hugsun 
hans var stöðug og stillt, og hann hafði gofct lag á að liða liugs- 
unartrœðislega í sundr flókin spursmál. 

það var bjart yfir honum, sviprinn óvenjulega hreinn; — 
maðr þurffci ekki að virða hann lengi fyrir sér til að komast að 
þeirri niðrstöðu, að hann væri óvenjulega góðr maðr. Hin 
sterku orð og ákveðnu skoðanir lians annaðhvorfc drógu menn 
að sér eða hrundu mönnum frá sér— allfc eftir því, hvernig á 
var statt fyrir mönnunum sjálfum. 

þau andlegu áhrif, sem séra Páll heitinn hafði áhið kirkju- 
lega líf Vesfcr-íslendinga, heyra þeim tíma til, er hann dvaldi í 
Nýja íslandi. þau kirkjulegu umbrot, sem þar áttu sér stað 
meðal manna og skiftu fólki þar utn tírna í tvo andvíga flokka, 
liggja, ef til vi 11, of nærri oss í tímanum tii þess menn geti skil- 
ið þau til fulls og fellt yfir þt irn réttlátan dótn. En eg fyrir 
niitt leyti skoða þau ætíð sem eitt liið merkilegasta atriði í 
kirkjusögu vor íslendinga. þessi utnhrot hafa boriö blessunar- 
ríka ávexti fyrir hið kirkjulega lít' vort. Menn vöknuðu upp 
til nýrrar kirkjulegrar meðvitundar. Og tnenn fengu betri 
skilning á því eftir en áðr, að það er lífsskilyrði fyrir söfnuðina 
að halda fast við hina lúter.sku trúarjátning vora. 

Og það var nú einmitt aðalatriðið fyrir séra Páli heitnum. 
Hann vildi umfram allt byggja upp lúters'a söfnuði meðal ís- 
lenzt s kirkjufólks hér í lamlinu. En hann fór nokkuð geist. 
það er litlum vafa buntiið, að safnaðarlögin hans voru of megn 



—169 — 


freSa fyrir veiklaSan meltingarkraffc. Hann beitfci ekki þeirri 
liptð og varfœrni, sein ætíð er nauðsynlegt í þessutn efnum. 
það var eðlilegt, að hann væri misskilinn, einkum vegna þess, 
að honum var of gjarnfc til að leggja mikla áherzlu á smáatriði 
og gjöra þau að grundvallaratriðum, er hlj r ti að skilja bróður 
frá bróður í kirkjulegu og trúarlegu tilliti. Eu sprottið var 
þetta ætíð af lotning hans fyrir sannleikanum, sem hann vildi 
aldrei víkja þversfótar frá. 

Starf hans og dvöl í Nýja íslandi sannfœrði hann betr og 
betr um, að íslendingar þar ætti litla framtið fyrir höndum. 
það væri því lífsskilyrði bæði í andlegu og líkamlegu tilliti fyr- 
ir þá að losast þaðan burfc. jieirri skoðun sinrii hélfc hann fiam, 
hvað sem hver sagði. Nýlendusvæði leitaði lnnn sjálfr uppi 
með fram Pembinafjöllunum í Norðr-Dakota, og af hans hvötum 
flutti þangað fjöldi fólks frá Nýja íslandi. það heyrði eg hann 
sjálfan segja, að hann hefði beðizfc fyrir þar sem hann nam 
staðar á þeirri landskoðunarferð sinni, — beöið þess af öllu atii 
sálar sinnar, að fyrirtœkið, sem hann hafði í huga, mætti bless- 
ast og að þetta svæði mæfcti verða að blómlegri og farsælli ís- 
lendingabyggð. Reynslan hefir sýnt, að sú bœn hefir verið 
heyrð. 

En þegar hingað var komið, hve aumlega statt var þá 
fólkið eftir allar hörmungarnar í Nýja íslandi, allslaust, hungr- 
að og klæðlaust, ekki hafandi neitt af öllu því, er nýlenduinenn 
þarfnast. Og það, sem aumast var af öllu, hugrinn horfinn og 
kjarkrinn bilaðr. þið má nærri geta, hve hjarfcað hefir brunn- 
ið í brjósti annars eins leiðtoga og séra Páll heitinn var. Enda 
gjörir hann þá það, sem fáir myndi hafa gjört nema hann. 
Suðr um allt Minnesota-ríki ferðast liann ineðal norsku safn- 
aðanna þar og safnar gjöfum, bæði í peningum og gripum og 
matvöru, handa liinuin fátœku löndum sínum. Og þegar jiað 
hrekkr eigi, f.er hann meira að láni, því allir trúðu honum og 
vissu, að liann myndi gjöra skil, ef allt gengi bæi ilega og hon- 
entist aldr. M í nærri geta, að hann hefir tekið sér slíkt ferða- 
lag all-nærri, ekki sízt þar sem hann um þessar mundir var far- 
inn að þjást svo mjög af sjúkdómi þeim, er svo snemma lagði 
hann í gröfina. Vér myndum kynoka oss við að leggja upp í 
annað eins ferðalag nú, þótt vér værum heilir á hófi. 



—170 — 


En hann elskaði drottin sinn, og hann elskaði hina bág- 
stöddu landa sína, — lagði svo allt í sölurnar, hvort sem vel var 
talað um hann eða illa. 

Mér virðist séra Páll heitinn þorláksson vera sá íslendingr, 
sem á áþreifanlegastan og átakanlegastan hátt hefir lagt iífið í 
sölurnar fyrir málefni drottins af þeim, sem starfað hafa í nú- 
tíðarkirkju þjéðar vorrar. Hann var að mörgu leyti ólíkr 
flestum íslendingum. Hann var jm einnig ólíkr þeim og ein- 
stakr í þessu. 

Guði sé lof! Hann hefir gefið málefniiiu hans sigr fram á 
þennan dag. Hann, sem forðum lét blóð píslarvottanna verða 
að frjóvgandi dögg fyrir akr guðs ríkis, hefir líka lagt blessun 
sína yfir píslarvættisdauða hans, svo að starf hans, líf hans og 
dauði hefir borið ávöxt fyrir hinn andlega og kirkjuiega jarð- 
veg meðal vor. Agnúarnir hafa fallið burt, ójöfnurnar slétzt, 
misskilningrinn horfið; en andi hans og aðalstefna er, og 
hlýtr að vera og verða, vor andi og vor stefna, því hann var 
sannarlegt barn vorrar evangelisku lútersku kirkju. 


Diivíð's sálmr 58. 

Eftir séra Vai.dkmar Briem. 


Lag: Syrgjum ckki sáluga brœðr. 

1. Er réttvísin róinsnjalla þögnuð? 
og rangindin hrekkvísu mögnuð? 
Er sanngirnin farin og fiúin ? 

og friðr í ofríki snúinn ? 

2. F.r sannleikr hafinn úr hjarta? 
og hýsir það lygina svarta? 

Er guðleysið sagan, sem gengr ? 
er guð ekki kunnugr lengr? 

Ilví byrgja menn aftr sitt eyra? 
og ei vilja sannleikann lieyra? 
Hví opna þeir munn til að mæla, 
sern rnest vilja svíkja og tæla? 


3 . 



—171— 


4. Ó, minnstu, guð, meinanna þungu, 
og magnlaust gjör eitrið á tungu; 
gjör oddlausar örvarnar sáru 

og eggjarnar deyf, er oss skáru. 

5. Lát ranglætið rammeflda þagna 
og réttlætið sigrinum fagna. 

Jiín sannindi sjáanleg gjörðu, 
og sýn, að þú dœmir á jörðu. 


Atliugasemd 

frá séra N. Steingrími f>orlákssyni, 

Sá, sem rœðan í Desember-nr.-inu er eftir, er prestr við 
kirkjuna í Oslo í Kristjaníu, mjög merkr kennimaðr, eins og 
ráða má af því, að hann flytr rœðuna við setning hinnar 
miklu almennu norsku prestastefnu, enda er hann meðritstjóri 
hins unga, en þó þegar merka tímarits: „For Kirke og Kultur“, 
seut byrjaði að koma út um áramótin í fyrra. Hinn ritstjór- 
inn er lýðbáskólakertnarinn nafnkunni, Christopher Bruun, er 
varð prestr fyrir rúmu ári síðan, 30 árum eftir að hann varð 
guðfrœðiskandídab. 

þessi rœða eftir Klaveness prest er óneitanlega orð í tíma 
talað einnig vor á meðal. Ekki svo að skilja, að mikið beri á 
kvíða og ótta hjá oss íslendingum almennt vestan hafs og aust- 
an fyrir framtíö kirkjunnar. Mér dettr ekki í hug að segja, 
að það sé, eins og á stendr, nokkur kostr hjá oss eða að vér 
vegna þess stöndum að því leyti framar brœðrum vorum í 
Norvegi. Fjarri því. Kvíðaleysið og uggleysið, sein á sér stað 
hjá oss yflr höfuð, hygg eg einmitt sé merki hins andlega 
sjúknaðar, sem að oss gengr. — Skal eg, ef guð lofar, gjöra mig 
skiljanlegri seinna. — En standi svona á, mætti búast við, að 
herhvöt Klaveness prests til brœðra sinna íNorvegi fœri fram 
hjá oss almennt og fengi engar undirtektir í hiörtum vorum. 
En þótt hún sem herhvöt fari fram hjá oss, er ekki ólíklegt, að 
hún veki einhverja góða og gagnlega hugsun. 

•I O O O O O O 

það er eitt atriði, sem áherzla mikil er lögð á og sem eg vil 



—172— 


sérst'iklega leyfa mér aS minna á, — atriði, sem nauösynlegt er 
fyrir oss, íslenzka presta vestan hafs og austan, aö gjöra oss 
ljósa grein fyrir, enda fyrirhverja, sem vinna vilja að málefni 
kristindóms og kirkju, og þaö er ]mö, meö hverju sigrinn er 
unninn í baráttunni fyrir þessu málefni. Mönnum er gjarnt, 
ekki sízt oss Islendingum í seinni tíð, bæði prestum og öðrum, 
að líta á liið jdra eins og í því væri frelsi vort fólgið, á ytra 
fyrirkomulag, á formur og formúlur. Ef þesskonar allt kœm- 
ist í gott lag, er litið á eins og þá myndi upp renna gullöld fyr- 
ir íslenzku kirkjuna. En það er síðr en svo, að sigrinn fyrir 
málefni drottins só aðallega undir nokkru þesskonar kominn, 
heldr er liann kominn undir tránni ,. sem af guð'i er fœdd. þar 
liggr sigraflið og sigrskilyrðið. Ef vér eigum þessa trú, mun- 
um vér sigra; en ef vér eigdrn hana ekki ogeignutnst lianaekki, 
munum vér falla og nafnið guðs fyrir vora skuld verða lastað 
meðal heiðingjanna. Eigum vér þessa trú? það er spurningin. 
Er vor trú að eirrs lærð af bókum, eða er hún af guði fœdd? 
Eg hygg, að hjá oss só þörf á íráctr-endrbit, eða ef til vill 
réttara: trúarfœð'ing í hjörtum vor prestanna og allra yfir höfuð, 
sem að málefni kristindómsins vilja vinna. Verði það, þá rennr 
upp gullöld fyrir vora íslenzku kirkju, vegna þess að þá fær 
Jesús Kristr, konungr kirkjunnar, að koinast að með afl eilífs 
lífs og blessnn þá, er hann helir yfir að ráða, án þess tekið sé 
fram fyrir hendrnar á honunr af ímynduðum Ityggindum hins 
náttúrlega ntanns í oss. 

-OOC=-^—- 

Tjaldbúðm — kirkja liins nýja íslenzka safnaðar í Winni- 
peg, sem séra Hafsteinn Pétrsson þjónar —■ var fullgjörð á 
miðri jólaföstunni og vígð í viðrvist fjölda f.ilks sunnudaginn 
16. Desember (3. í aðv.). Prestr safnaðarins frarnkvæmdi 
vígsluna satnkvæmt hinu vanalega kirkjuvígsluformi voru og 
íiutti síðan vígsluroeðu út af Opinb. 21, 3 („þstta er tjaldbúð 
guðs tneðal mannanna" o. s. frv.). Tveir af prestum kirkjufé- 
lagsins, sem viðstaddir voru, séra Jónas A. Sigurðsson og rit- 
stjóri Sam., tóku með séra Hafsteini þátt í vígsluathöfninni. 
í lok guðsþjónustunnar las einn safnuðarfulltrúanna upp sögu 
hins unga sáfnaðar. — Við kvöldguðsþjónustuna í „Tjaldbúð- 



—173— 


inni“ sama dag prédikaði séra Jónas A. Sigurösson, og fór þá 
fram altariso-anga. 

,,Tjaldbúðin“ er krosskirkja, með fjórum stöfnutn oglitlum 
turni upp úr miðjunni, þar sem krossinn kemr saman. Stcerð 
hennar er 52 fet á hvern veg utanmáls, þar sem hún er lengst 
og breiðust. Kirkjustœðið er eins og áðr heíir verið frá skýrt, 
á horninu á Sargent og Furby strætum, suðaustanmegin. Vi 5 
þá lilið eða þann stafn kirkjunnar, sem veit út að Sargent str., 
er pallr fyrir prest og söngflokk með sínu smáherbergi hvorum 
megin. Dyr kirkjunnar eru tvær og eru þær til ldiðar á sama 
stafninum inn frá klefum þeim, er þegar voru nefndir. Sætin 
eru í hálfhringjum innar af rœðupalli, en gangar tveir mitt á 
milli hliðarveggja og miðs hússins. Kirkjan er upphituð með 
stórum kjallaraofni (furnace). —„Tjaldbúðin" er snotrt hús og 
vel vandað. Hetir hún kostað $2500 auk lóöarinnar, sem hún 
stendr á, en lóðarverðið er $100. Fyrir smíð kirkjunnar heíir 
staðið lir. Halldór Halldórsson. 


Á fjölmennum fundi, sem Lincoln-söfnuðr í Minnesota (í 
prestakalli séra Björns B. Jónssonar) liélt 12. Des., varþaðíeinu 
hljóði samþykkt, að söfnuðrinn gengi í liið ev. lút. kirkjufél. 
Isl. Vestrheimi. 


Um nokkur næstliðin ár hefir það tíðkazt í sunnudagsskóla 
Fyrstu lútersku kirkju í Winnipcg, að liafa dálítið hátíðarhald 
seinasta sunnudaginn í árinu. Hetir það vanalega verið fólgið 
í því, að einn kennarinn eftir annan hefir kallað „klassann" sinn 
fram og látið liann allan í einu lesa upp utanbókar lengri eða 
styttri biblíukafla, sálm eða vers; sálmar hafa enn fremr verið 
sungnir og stutt ávarp fram flutt af forstöðumanni skólans. — 
Við áramótin síðustu var hátíðarhald þetta talsvert öðruvísi en 
áðr hefir tíðkazt, enda ekki haft á hinum eiginlega sunnudags- 
skólatíma eins og áðr, heldr á sama tíma og kvöldguðsþjónustur 
vanalega fara fram. Var sá tími valinn til þess að gefa sem 
flestu fólki utan sunnudagsskólans tœkifœri til að sœkja sam- 
komuna. Kirkjan var líka troðfull þetta kvöld. Prógrammið 
fyrir samkomuna var þetta: 1. Introitus (þ. e.: hin vanalega inn- 
gangs-guðsþjónusta s.d.skólans): Skólinn allr. 2. Söngr („Smala- 



174- 


drengrinn“ eftir Steingríni Thorsteinsson): Mörg sunnu- 
dagsskólabörn. 3. Recitation („Fýkr yfir hæðir“ eftir Jónas 
Hallgrítnsson: Stúlka í A-„klassa“. 4. Solo („Meyjan af ókunna 
landinu“ eftir Schiller, þýtt af Stgr. Tliorst.): Ein af kennurum 
skólans. 5. Lestr (Ævintýrið „Hauðu skórnir“ eftir H. Chr. 
Andersen): Onnur af kennurunum. 6. Söngr („Fjall við fjörð“ 
eftir Hannes Havstein): Mörg sunnudagsskólabörn. 7. Avarp 
frá forstöðumanni slcólans (presti safnaðarins). 8. Ðuet („Syst- 
kinin“ eftir Miller, þýtt af séra Mattíasi Jokkumssyni): Tvær 
stúlkur í sd.skólanum. 9. Jiecitation („Sýnir Ezekíels“ eftir 
séra Valdeinar Briem): Sjö stúlkur í sd.skólanum — sitt versið 
hver. 10. Söngr („Klukknahljóð“, þýzkr þjóðsöngr, þýddr af 
séra V. Br.): Nokkur sd.skólabörn. 11. Söngr („Jólasólin“0—- 
ný Ijóð, orkt fyrir samkomu þessa af Einari Hjörleifssyni): 
Mörg sd.skólabörn. 12. Finale (selection eftir Mozart) —orgel- 
spil. — I ávarpi forstoðumanns var aðallega lagt út af þjóðsögn- 
inni: „þokan er kongsdóttir í álögum, og kemst úr álögunuim 
þegar allir smalar taka sig saman um að blessa hana“. 

Aldamót, IV. árg„ eru komin hingað vestr frá Reykja- 
vík, þar sem þau nú eins og áðr hafa prentuð verið. Efnið í 
þessum síðasta árgangi ritsins er: Auk þú oss trána —rœðaeftir 
ritstjóra Sam.; Sársaukinn i lífinu —fyrirlestr eftir séra Frið- 
rik J. Bergmann, sem er ritstjóri Aldamóta; HvaíS er sannleikr? 
—fyrirlestr eftir séra Steingrím þorláksson; Mannsaldrarnir 
—kvæði eftir séra Valdemar Briem; Undir linditrjánum — 
smáritstjórnargreinir. — Fyrirlestr séra Friðriks um „sársauk- 
ann í lítinu“ er lang-lengsta og mesta ritgjörðin. 

„Aldamót" þessi síðustu eru að fá til kaups hjá ritstjóran- 
um, séra Fr. J. Bergmann á Garðar, N. D„ og hér í Winnipeg 
hjá báðum prestum kirkjufélagsins og sömuleiðis í bókaverzlan 
lir. Vilhelms Pálssonar. Verð ritsins er eins og áðr 50 cts., og 
rennr ágóðinn af sölunni í skólasjóð kirkjufélagsins. 

I einni af ritstjórnargreinum þeim, er standa seinast í þess- 
utn árgangi Aldamóta, er Brynjólfr Jónsson á Minnanúpi kall- 
aðr „ómenntað'r hagyrðingr'' (á bls 131.), og hefir séra Friðrik 
beðið oss að geta þess, að þetta sé pennavilla; í staðinn fyrir 


1 ) l’rcntað fremst í pessu blaði. 



175 — 


„ómenntaðr' 1 eigi að standa „óskólagenginn". MaSr sá, sem þar 
er um að rœða, er vitanlega maðr vel menntaðr, og séra Friðrik 
viðrkennir það eins vel og nokkur annar. 


Núna, undir lok Janúarmánaðar, kom skólamálsnefnd 
kirkjufélagsins saman á fund hér í bœnum. Skólasjóðrinn 
hefir aukizt um nærri Jjví 100 dollara síðan á kirkjuþingi ísuin- 
ar, og er nú orðinn S2100.44 að upphœð. 


Prestaskóli norsku sýnódunnar í Rohbinsdale hjá Minnea- 
polis brann til kaldra kola hinn 11. þ. m. það var vöriduð og 
stór bygging að eins fárra ára gömul. I þeim bruna fórst með- 
al annars bókasafn tilheyranda einum af kennurum skólans, próf. 
Stub, 5 þúsund dollara virði. Yar það votryggt að nokkru leyti, 
en annað ekkert, sem fór í þessum eldsvoða, — Áðr, fyrir fám 
árum, missti sama kirkjufélag Luther College í Decorah á sama 
hátt, en það reis brátt úr rústum, eins og fuglinn fönix úr ösk- 
unni, enn fegra og glæsilegra en áðr, og er vonanda, að eins vel 
gangi með endrreisn skóla þess, er nú er nýbrunninn. — Norska 
synódan hefir haft ákaflega mikinn fraingang nú upp á síðkast- 
ið, komið á fót ýmsum nýjum mikilfengnm menntastofnunuin, 
þar á meðal Pacific University vestr við Kyrrahaf, í Tacoma, 
Wash. 


Samkvæmt síðasta fólkstali, frá 1890, sem tekið hefir verið 
í Bandaríkjunum, eru (eða voru þá) þar í landi alls 1,535,597 
Skandínafar (þ. e. Svíar, Norðmenn og Danir). Eru þar með 
taldir þeir, sem fœddir eru hérna megin hafs af skandínaviskum 
foreldrum. Af þessurn 1,535,597 eru 596,131 Norðmenn, 213,036 
Danir; hitt allt Svíar. Eitt norskt kirkjublað tekr fram, að 
að eins hér uin bil lielmingrþessara Norðmanna standi í lútersku 
kirkjunni. Af Svíum mun viðlíka margt tilheyra lúterskum 
söfnuðum, en af Dönum tiltölulcga langfæst. —- Tvö dönsk lút- 
ersk kirkjufélög eru sem stendrí landinu, annað fylgjanda anda- 
stefnu Grundtvigsmanna, hitt í anda „innri missíónarinnar“ svo 
kölluðu í Danmörk. í báðum þeim félögum eru samtals að eins 
15,550 fermdir safnaðarlimir. Er það nauða-lítið í samanburði 
við alla dönsku höfðatöluna — 213,036. 



—176— 


Tala fermds fólks í öllum lúterskum kirkjudeildum hér í 
andi (Bandaríkjum og Canada) er nú 1,338,134 (að því er dr. 
Jakobs í Philadelphia telst til). það er 66,577 fram yfir það, 
sem var næsta ár á undan. — Slóvakar, þjóðtiokkr slafneskr frá 
norðrhluta Ungverjalands, hafa á árinu, sem leið, myndað dá- 
lítið nýtt lúterskt kirkjufélag í Bandaríkjum. 

Lúterskir prestaskólar eru nú orðnir 13 að tölu í Banda- 
ríkjunum, college -skólar 20, œðri kveunaskólar (young lctdies 
seminaries) 6, akademí 22. 

Lútersk kirkjublöð, sem nú er talið að komi út í Ameríku> 
eru 151. Langflest þeirra koma út á ensku og þýzku, þar næst 
á norsku og sœnsku. Dönsk eru talin 6, 4 finnlenzk, 2 ung- 
versk, 1 frakkneskt, 1 íslenzkt. 


Lexíur fyrir sunnudagsskólann; fyrsti ársfjórðungr 1895. 

9 . lexía, sunnud. 3 . Marz; Uppvakning Lazarusar: Jóh. 11, 30—45. 

10 . lexía, sunnud. 10 . Marz: Ilinn auðugi ur.gi maðr: Mark. 10, 17—27. 

11 , lexía, sunnud. 17 . Marz: Sakeus tollheimtumaSr: Lúk. 10, 1—10. 

11 . lexía. sunnud. ‘ 2 - 1 . Marz: Ilreint líf: Róm. 13,8—14 (bindindislexía); 

eða: Útsending hinna 70: Lúk. 10, 1—9 (kristniboSslexía). 


Hr. Sigrbjörn Sigrjónsson , l 64 K.ate St., senclir Sam. út. 

Ur, Halldór S. Bardal, 629 Elgin Ave., er innköllunarmaðr „SameiningaL 
ingurinnar“ í Winnipeg. 


Kvittanir: Tilskilans $7.70 (nl. pr. Snorra J. Reykjah'n $4.40 og $3.30 
pr. Gísla Egilsson). fetta er partr af |>eim $35.00, sem Lúterssöfnuðr gaf til skóla- 
sjóðs síðast liðið sumar. Enn fremr til slcólans $ 1.00 frá S. Jónssyni, p.t. Wpg, og 
frá þorsteini Oddssyni, Selkirk, $ 1 . 00 , 

Til bókasafnsins : Eiríkr H. Bergmann, Garðar, $ 5 .oo. 

Isafold, lang-stœrsta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið, kostar 
í Ameríku $ 1 . 50 . W. II, Pálsson, 618 Elgin Ave,, Winnipeg, erútsölumaðr. 

Snnnanfara hafa \\. H, Pálsson, 618 Llgin Ave., Winnipeg, Sigfús Berg- 
mann, Garðar, N. D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. í hverju blaði 
mynd af einhverjum merkum manni, flestum íslenzkum. Iúostar einn cíollar. 

KIKKJUBLAÐIÐ , ritstj. séra pórh. Bjarnarson, Rvík, 5 . árg. 1894 , c. 15 arkir, 
auk ókeypis fylgiblaðs, „Nýrra kristilegra smárita,“ kostar 60 As. ogfæsthjá W.H 
Pálssyni, VVinnipeg, Sigf. Bergmann, Garðar, N.Dalc., og G.S. Sigurðssyni, Minne- 
ota, Minn. 


„SAMEININGIN 11 kernr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $ 1.00 
á>'g-; greiðist fyrir fram. — Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, 
Manitoba, Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), PállS.Bardal, Friðrik J. 
Bergmann, Ilafsteinn Pétrsson, N. Stgr. porláksson, Magnús Pálsson.Jón Blönaal 

PRENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG. 





